WikipediA 

Kiholanzi 


Kiholanzi ni lugha inayozungumzwa nchini Uholanzi, 
Ube lgiji na Surinam na watu milioni 23. Katika 
Uholanzi inaitwa "Nederlands" na katika Ubelgiji 
inaitwa "Vlaams". 

Kiholanzi ni lugha ya Kigermanik ya magharibi katika 
jamii ya lugha za Kihindi-Kiulaya. 

Kiafrikaans cha Afrika Kusini ni lugha iliyotoka katika 
Kiholanzi. Kijerumani ya Kaskazini ni karibu sana na 
Kiholanzi. 

Viungo vya nje 


J I 


Maeneo ambako Kiholanzi huzungumzwa katika 
Ulaya 


■ (en) Muhtasari kuhusu Kiholanzi kwenye 
Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_ 

language.asp?code=nld) 

■ makala za OLAC kuhusu Kiholanzi (http://www.language-archives.org/language/nld) 

■ lughaya Kiholanzi katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/dutcl256) 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Kiholanzi&oldid=945947" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 17 Aprili 2015, saa 13:19. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 



















